o F US) | 
y <i EU 


Eu d Es 
hyt 


Mae ffydd yn dwyn pererin 
Uwchlaw y byd a'i bla, 
Cyfeiria o bob trallod 

T'r noddfa ddiddig dda, 
Can's Duw addawodd noddi, 
Sawl ddisgwyl wrth ei ras, 
Yr un modd ac y cadwodd 
Ef Abraham ei was. 


Bu'n ffyddlon er i lawer 
Droi draw at ddelwau man 
Ger bron ei Dduw bob amser 
Y plyga'i enaid glan ; 

Ac iddo rhoes yr Arglwydd 
Addewid gadarn gref, 

Y cadwai ef yn helaeth 

Ei lân hiliogaeth ef. 


Fe gafodd fab yn fwyniant 
Mewn henaint diwedd oes, 
A phan oedd Ismael lwysgu 
Âr lasu dan fawr loes, 
Gwnaed ffynon i'w ddiwallu 
Rhag ll'wygu ar y llawr, 
A'r Angel a addawodd 

Y byddai'n genedl fawr ! 


U 


| A 


U 
NN 


âc 


mo 


2 EN A 
A 


a 
i 


tf i <— 
NS _ Y — 
>—— 
o ge al My 
|N Z ZZ 
HN - Cn g 


cr 


UN ì — Se | 
A Y NA NN NS NN NR E PN WN IN T 
NA FNNINA ANS NN V 


YUHTTDTYOLDYTTYYDYYRYNYIHU 


PF DD GAA 


— dg 


mm — 


ABRAHAM YN ABERTHU 


Pan am un beia eu gwarthus 
Distrywiwyd trefydd glan, 
Sef Sodom a Gomora 

A brwmstan ac a than, 
Edrychodd Abram arno 

Fel tadol gerydd llym, 
Canmolai yn ddiolchgar 
Cyfiawnder Duw a'i rym, 


Cyfodai allor yno 

Yn He wir 

Fod Duw y Nef yn hoffi 
Offrymau'r galon bur; 

A mawl fo'm ninau'n deimlo 
Yn llenwi'r galon wiw 

Gan godi allor moliant 

I bur aberthu i Dduw. 


I brofi ei ffydd Duw barodd 
Aberthu ei fab yn rhwydd 
Rhodd ei Wneuthurwr iddo, 
Nerth i gyflawni'r swydd : 
O! *r fath deimladau rwygai 
Ei fynwes dadol bur, 

Fr uffuddhau yn fywiog 

Fe deimla glwyf a chur. 


Pan fflamiai y dinasoedd 
Ni theimlai unrhyw fraw, 
Fe welai trwy'r digofaint 
Fod tostur Duw gerllaw; 
O le y farn symudodd 

I fras wastadedd llawn, 
Lle'r ydoedd pob digonedd 
O ffrwythau melus iawn. 





Angylion Glan y nefoedd 
Fwytasant yno'n gu, 

Pan ar eu taith trwy'r ddaear 
Lletyent yn ei dy, 

Adroddent eu negesau 

Fel dyn wrth gyfaill gwiw, 
Can's gwyddant cant ei gwmni 
Dros byth i foli Duw. 


Hwy aent ynghyd i'r anial 
Dan ganu, ddiddan ddau, 
Y mab i fod yn Aberth, 
Ar tad i ufuddhau, 

Fy nhad, codasom allor, 
Mae tan a choed gerllaw, 
Pa le mae'r Oen! gofynai, 
Pa'm ddaeth yn wag law. 





O. E.J ones a'i Gyf., Argraffwyr, Llanrwst. 


US Es 
SL; ee N ye f 
“ “4 4 Y 
“ << 2 ci a 
he S Hz 
“es dys 
* 


y g yL 
7 / ld 


sy 


| 


ISAAC, 


Nac oftia fab, medd Abrtm, 
Dan deimlad dwys o boen, 
I'w roddi yma nj Aberth 

Fe edrychi?Duw am Oen, 

Ei unig Fab a rwymai 

Ar gyllell yn ei law, 

Ond bloeddiwyd arno Attal, 
Dros gaer y nefoedd draw, 


A gwelai hwrdd mewn drysni 
Yn aberth rhwydd i'w roi 

“ Offryma hwn yn aberth, 

A gad i'r bachgen ffoi,” 
Llawenydd lenwa'i galon 

A'i weddi oedd yn bur, 
Diolchau wrth yr allor 

Am gadw ei fab heb gur, 


Mae Duw am brofi'r galon 
Oes ffydd ar orsedd hon ;? 
Yn gerydd am ein beiau 
Rhydd wae i rwygo'n bron, 
Trwy ffydd fe welai yno 
Weithredoedd oesau i ddo'd, 
Tra'r oedd y lamp yn danllyd 
Rhwng aberth hedd a'r coed. 


ì 


EZx> 
75 
A” 


Â gwelai ynïei henaint 

Ei blant ar ffrwythlawn dir, 
Lle'r oedd addewid iddynt 
Fwynhau anrhydedd hir, 
I'w feddrod ef a gesglid 
'Rol oes o dduwiol hedd, 
Ac Isaac gu ac Ismael 

A wylant uwch ei fedd ! 


Duwiolion byth a gofiant 
Tra byddant yma'n byw 
Fawr gariad Abram ffyddlon 
Da union ger bron Duw, 

Er gorthymderau'r oesoedd 
A'r bobloedd trwy y byd, 
Barhau mae ei hilogaeth 

Yn helaeth iawn o hyd. 


Yroedd yn aberth dynol 
O'isfab a wnaethau E', 

O Grist yn gysgod eglur 

Yn marw yn ein lle: 

Mae'r Oen a laddwyd drosom 
Ar;orsedd fawr y nef, 

Â dygir pawb i'w deyrnas 
A'gredant ynddo Ef. 





